pa 
Au 


LAHIBII! GIULOI! 33I! |5ja1] 


Kuwait Philippine Cultural Center 


UPANG TAYO'Y MAGKILALANAN -:: c3pLevi PEVAPEYEA 


Field Trip ng KPCCenter Women Section sa 
Kuwait Entertainment City 


Lag sl a 
Kna 
y kad natin! 


Chief Patron 
Mohammad Ismail Al-Ansari 
Editor 


Ullessis Ahmad Yusuf Abaya, Sr. 


UNe)lg dylea 


www. zukhruf.net 
99993072 
Designer 
Nader Bellal 
PUBLISHED BY 
KPCCCenter 
Farwaniya, Block 1 
Street 74 corner Street 72 
Building 12, Floor 8 
Phone (965) 24712574 
Fax (965) 24712574 (102) 
Hotline: 97802777 
www.kpccenter.com 


Email: pagusapan@gmail.com 


Khalid Abdullah Al-Sabea 
General Director 
Shk. Abdulhadie Gumander 
Executive Director 

Ust. Marouf Barguir Ali 

Assistant Executive Director 
Men Section 

Usta. Halima Mantawil 

Assistant Executive Director 


Women Section 


Ang Pag-usapan Po Natin! Filipino Magazine ay ang monthly 
publication ng KPCCenter. Ang Kuwait Philippine Cultural Center ay isang 
kalipunan, isang kongregasyon, at isang center kung saan nagtatagpo ang 
mga layunin para sa kaunlaran sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa 
mga Filipino sa Kuwait, ano man ang kanilang relihiyon, tribo, at kasarian. 
Ang layunin nito ay upang makapagtatag ng isang sentrong pangkultura at 
pang-edukasyon upang tangkilikin ang lahat ng maiinam na kultura at mga 
anyo ng edukasyon. Ang KPCCenter ay bumabatay sa mga katuruan, mga 
kahalagahan, at mga kaugaliang pang-Islam. Ito rin ay nakikipagkasundo, 
at lahat ng mga gawain nito ay sa pamamaraang tuwiran at katamtamang 
pakikitungo, na nag-aanyaya sa lahat ng mga relihiyon at mga sektor 
upang sama-samang makapagtatag ng bukas na mga talakayan tungkol sa 
lahat ng aspeto ng pamumuhay. 

Ang mga nilalaman, pananaw at mga opinyong nailathala sa magazine 
na ito ay di kailangang kumatawan ng KPCCenter, kahit pa ito ay isinulat 
ng isang empleyado nito. Ang lahat ng pagsisikap ay ginagawa upang 
maiwasan ang pagkakamali sa mga impormasyong nilalalaman ng 
mga artikulo, ngunit, walang pananagutan kahit anuman ang maaaring 
ipagpalagay sa magazine na ito o sa tagapaglathala nito, ang KPCCenter. 

Para sa mga komento at mga katanungan, magpadala ng e-mail sa: 


pagusapan@gmail.com 


woveensmo |] nad T @uamde | Tro 
KD Discount KD 

Regular Full Page 100 80 TO 840 

Half Page 50 40 35 420 

Quarter Page 25 20 17.5 210 

Inside Front Cover Full Page 150 120 105 1.260 

Inside Back Cover Full Page 150 120 105 1.260 

Back Cover Full Page 200 160 140 1,680 

Center Spread Pages 200 160 140 1,680 


For more information, call Ullessis Ahmad Yusuf Abaya, 
Tel. 55539031 or 24712574 ext. 109 


MINDANAO: TUKLASIN NATIN 


2 ANG KASIYAHAN || [0 Uri ng Pamumuhay ng mga Moro 
e sak 


3931 
l l JAMBANGAN 
olaslls) 


BASA A MORO 


MGA ANTAS NG HANGARIN 


Taalati cila ya 


TANONG AT SAGOT 


Hy 
L || [6 
t [er] Tiga ) M 
s2303 799M AAT 
a MAKI-ALAM! ISYUNG PANGKALUSUGAN 
6 Pakikiramay ng KPCC Sa mga Biktima || 9 Ang Mahiwagang Kabute 
ng Bagyo CI PIMSAT 


GALA jae! 


Lesson 5 


PAG-ARALAN ANG ARABIK: 
8 MAGTAWANAN PETPSS 


6 [0 UPANG TAYO'Y 
2 


Akoyat| AAAN alas 


[i ANG HULING PAGLALAKBAY 
2nd Series 
Aila Ak 


inanong ko ang karamihan sa mga tao kung 
/ ano ang nais nila sa buhay, at nakakuha ako ng 
parehong sagot, “Gusto kong maging masaya.” 
Karamihan ay naniniwala na ang kaligayahan ay isang 
bagay na maaaring makamit at maangkin ng tuluyan. 
Inaasahan natin na darating ang panahon kung saan sa 
wakas tayo ay magiging masaya, ngunit hanggang sa 
ngayon ito pa rin ang patuloy nating inaasahan. Gusto 
nating makarating sa tuktok ng Gulong ng Buhay at 
manatili doon. Ang layunin ay nananatiling mailap. Ang 
“kaligayahan na walang hanggan” ay hindi kailanman 
matatagpuan sapagkat habang nandirito tayo sa mundo 
ay imposibleng makamtan ang kasayahan at manatiling 
masaya. Kung ang buhay ay batay sa pagkuha ng 
kaligayahan, tayo ay laging kakapusin dahil ang buhay 
ay laging nagbabago na parang gulong na umiikot. 


Mas mainam pa ang maghanap na lamang ng 
“kagalakan.” Ang kagalakan ay may kaugnayan sa 
kaligayahan, ngunit ito ay isang mas malalalim na 
karanasan. Sa paghahanap ng kaligayahan ang isang 
indibidwal ay nakatutok lamang sa kanyang sarili, ngunit 
inaalis ng kagalakan ang isang tao sa pagiging isang 
sakim at pagkaabala sa sarili lamang at nagbibigay ng 
daan para makialam sa kapakanan ng iba. Ang kagalakan 
ay isang karanasan na nagkokonekta sa atin doon sa mas 
mataas pa sa atin. Inilabas ng kagalakan ang ating mga 
sarili upang makikipag-ugnayan sa iba. Ang kagalakan 
ay maaaring magbigay-lakas sa atin mula una hanggang 
huling bahagi ng buhay. Kung handa tayong isuko ang 
paghahanap ng kaligayahan, maaari nating mahanap 
ang kagalakan. Sa Gulong ng Buhay ito ay umiiral na 
malapit sa gitna kung saan ang kaligayahan at paghihirap 
ay natutugunan at nakihalubilo. 


Mayroon akong nabasa noon na ang salitang 
“kaligayahan” ay nagmula sa parehong ugat ng salitang 
“nangyayari” kaya inaakala ko na ang kaligayahan 
ay maaaring batay sa kung ano ang nangyayari. Kung 
masasayang mga bagay ay mangyayari, kasunod ay 
pagiging masaya. Subalit iba ang tinatawag na kagalakan. 
Noong ako'y nasa kapanahonan pa ng pagiging 
desperado, isang kaibigan ang nagsabi sa akin na “ang 
kaligayahan ay isa sa mga bunga ng Espiritu, at ang 


tditoryal 


sinuman na may “Banal na Espiritu” 
sa loob niya ay may kaligayahan. 
Dahil hindi ko nakita ang kaligayahan 
sa iyong buhay, dahil wala sa iyo ang 
Banal na Espiritu.” Ang taong ito 
ay nalilito kung ano ang “saya” sa s3 

“ligaya”, sapagkat ang dalawang ito IB 

ay may kaibahan. Totoong hindi ako Ki 

masaya sa mga sandaling iyon ng 

aking buhay. Subalit ang kagalakan ay nandoon pa rin. 
May kagalakan sa kaalamang kahit anong mangyayari, 
kahit sa gitna ng kasuklam-suklam na kalagayan, alam ng 
Diyos ang lahat ng mga bagay-bagay at ako ay nabubuhay 
para sa kung ano ang mabuti. Kagalakan kahit sa gitna 
ng pighati sapagkat alam ko na kahit magpatuloy ang 
aking buhay sa ganoong kalagayan, hindi pa iyon ang 
“katapusan” ng kuwento. Ako ay namumuhay na patuloy 
na tumatakbo sa aking kaisipan ang kasabihang, “hindi 
ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit alam ko Sino ang 
humahawak ng hinaharap.” Nais kong maging maligaya, 
sino ba ang ayaw? Subalit mas gugustohin ko sa halip 
ay ang kagalakan. Kagalakan na tumatagal kahit na sa 
gitna ng mga pagsubok ng buhay. Kagalakan na hindi 
nakasalalay sa mga pangyayari. Ang kagalakan ay lakas. 
Ang kagalakan ay walang hanggan. Kahit na ang aking 
puso ay dinudurog, kahit na ako'y mawalan ng pag-asa, 
at mga pangarap ko'y nabibigo, at alisan ng materyal na 
mga bagay-bagay, akin pa rin ang kagalakan. 


"AIN 


Maaring hindi palaging may ngiti sa aking pisngi, ngunit 
sa isang mas malalim na antas ng aking kaluluwa, may 
kagalakan sa aking puso. Hindi ang kaligayahan ng mga 
pangyayari, ngunit ang kagalakan sa mas mataas na 
antas ng kamalayan, ang kagalakan sa espiritu. Ito ang 
tinatawag na kagalakan sa Panginoon. 


Ullessis Ahmad Yusuf Abaya 
uayal01 @ gmail.com 
kpccenter.com/uaya 


An | bia 


kasiyah 


P ' 


ang mga masasarap na pagkain, para sa iba, ang manalo sa larong chess, o ang pagkapanalo ng 

kanyang paboritong sport team. Nangarap ka minsan na sana ay manalo ng milyon-milyon sa lotto, 
samantalang ang iyong kaibigan ay masaya na kapag mabawasan man lamang ng konti ang kanyang 
timbang. Iba't-ibang katayuan ng buhay, iba't-ibang uri ng kaligayahan. 
Mayroon lamang isang problema sa paksang “kasiyahan.” Kung talagang usisahin natin ang ating mga 
buhay, ating madiskubre na walang ibang maiwan sa lahat ng mga bagay na ating ginawa at nakamtan 
maliban sa alaala. Tayo ay naghahabol ng mga kasiyahang dumadaan sa ating landas, subalit sa sandaling 
matamo na natin, ang mga ito ay naglalaho na parang bula. 


[ ahat tayo ay gustong sumaya o tumanggap ng kasiyahan. Para sa isang tao, ang kasiyahan ay 


Nang tayo ay nasa kindergarten, gusto nating palaging nananatili doon. Tayo ay nag-isip na ito ay 
masayang lugar, saan ang mga bata ay “nagkaroon ng kanilang malaking kaligayahan” at matuto ng 
bago at nakakagalak na mga bagay. Pero nang tayo ay nasa eskwela na, hindi tayo makapaghintay 
na makaabot na sa mataas na paaralan. Sa mataas na paaralan, ang pangarap ay ang kolehiyo, at sa 
kolehiyo, ay ang matagumpay na propesyon. Ang susunod na katayuan ay palaging mas mabuti sa ating 
tingin at mas lalong nakakaakit. Subalit ito ba ay talagang ganoon? 

At mayroon pang ibang paksa: Nang makuha na natin ay ating gustong kunin, ang kasiyahang nadarama 
ay panandalian lamang. Gaya ng isang taong gala sa desyerto at uhaw na uhaw at naghahangad ng 
isang basong tubig. Nang makahanap na ng tubig, tayo ay galak na galak sa unang pagsipsip, subalit sa 
patuloy nating pag-inom, nababawasan ang ating kagalakan. Sa bandang huli, nalilimutan pati natin na 
tayo ay uhaw na uhaw. Sa madaling salita, sinasayang natin ang buong buhay sa paghahabol ng multo 
ng kasiyahan. At kahit na mahagilap natin ang multong iyon, nangangailangan lamang ng mahigit isang 
minuto para ito ay maglahong muli. (uayal01 @gmail.com) 


adiskubre ng mga may-alam 
na mayroong limang uri ng 
mga hangarin na nasa ating 


loob, na naisaayos sa pagkakasunod 


ng katindihan at kompleksidad, 
ayon sa mga antas ng kanilang 
pagsisibol. 

Ang una at pinakabatayan, ay ang 
hangarin ng pagkain, kalusugan, 
seks, at pamilya. Ito ay kinakailangan 
para sa ating pamamalagi. Ang 
pangangailangan ng pagkain at 
seks ay inihayag na mga hangaring 
pangkatawan, at ito ay hangarin 
din ng mga hayop. Kahit ang 
tao ay nabuhay na mag-isa sa 
isang napakalayong isla, siya ay 
nangangailangan pa rin ng pagkain, 
kalusugan, at pagbigyang kasiyahan 
ang kanyang pangangailangang 
sekswal. 

Ang pangalawa ay ang hangarin 
para sa kayamanan. Tayo ay nag- 
isip na ang pera ay makagarantiya 
upang tayo ay mananatiling nasa 


mabuting klase ng buhay. Ang 
pangatlo ay ang kagustuhan ng 
karangalan at lakas. Gusto nating 
kontrolin ang iba pati na rin ang 
ating mga sarili. Sa pang-apat na 
antas, ang hangarin ng karunungan. 
Iniisip natin na ang magkaroon ng 
karunungan ay makapagbigay sa atin 
ng kaligayahan. Ang kayamanan, 
karangalan, at lakas, ay tinatawag 
na mga hangaring makatao. Ang mga 
ito ay tumubo sa atin na kabahagi 
sa ating pakikihalubilo sa lipunang 
makatao, at binigyan natin ito ng 
kasiyahan sa pamamagitan ng ating 
pakikiugnayan sa ibang mga tao. 

Ang panlimang antas, ay ang 
hangaring pang-ispirituwal. Dito 
naintindihan natin na mayroong mga 
bagay na mas mataas pa sa ating 
pananaw na siyang namahala sa ating 
mga buhay. Naunawaan din natin na 
sa mga bagay na ito tayo ay dapat 
makiugnay. Nang ang panlimang 
hangarin ay nagising, wala tayong 


alam kung paano ito pagbigyan ng 
katuparan. Ang hangaring ito ay 
tinawag na “tuldok sa puso,” kung 
saan ang layunin ay ang mas mataas 
pa sa kasalukuyang mundo na ating 
ginagalawan. Dito sa panghuling 
antas matutunghayan ng bawat isa 
ang nakawi-wiling estado ng pag- 
iral. Sapagkat habang umuusad 
ang antas ng ating pang-unawa, 
matutunghayan natin ang walang 
kataposang hangarin na marating 
ang susunod pang mas mataas 
pang antas ng pag-iral. Habang 
tayo ay nasa ganitong estado ng 
pamumuhay, ating mararanasan ang 
isang uri ng pamumuhay na puno ng 
walang katumbas na kaligayahan. 
Isang uri ng pag-iral na tanging ang 
nakakalam lamang nito ay yaong 
mga taong nakarating na sa antas na 
ito. May mga taong nakarating na sa 
panlimang antas. (uayal01 @gmail. 
com) 


Mga sagot ni Skh. Abdulhadie Gumander na 
itinala ni Bro. Abdullah Tabing 


Tanong: 
Kung ang mga Muslim ay naniniwala kay Hesus, ano naman ang kanilang 
paniniwala sa Bibliya? 


Sagot: 


Bismillah, wassalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa'ala alihi wasahbihi waba'd. 
Lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Diyos ay nararapat na maniwala 
kay Hesus (Sumakanya nawa ang kapayapaan) bilang dakilang propeta at sugo 
ng Diyos, kabilang ssa kanila ang mga Muslim at bagkus hindi matatawag 
ang tao na isang Muslim kung hindi naniniwala kay Hesus (Sumakanya nawa 
ang kapayapaan). Gayundin sa mga aklat na ipinahayag sa mga propeta at 
Ebanghelyo ni Hesus (Sumakanya nawa ang kapayapaan), subalit ng dahil sa 
halos napagkasunduan ng mga nag-iimbistiga na mga Muslim man o hindi, na 
ang banal na Bibliya na hawak-hawak ng mga ibat-ibang sekta ng Kristiano sa 
ngayon ay hindi napatunayang kung ito ang mga orihinal na ipinahayag sa mga 
propeta, katulad ng Tawrah ni Moises (Sumakanya nawa ang kapayapaan), ang 
Salmo para kay David (Sumakanya nawa ang kapayapaan), at ang Ebanghelyo 
para kay Hesus (Sumakanya nawa ang kapayapaan), kaya ang mga pantas sa 
Islam ay mayroon silang tatlong katayuan sa Bibliya. 

Una, kung ito ay sumang-ayon sa banal na Qur'an na ipinahayag kay propeta 
Mohammad (Sumakanya ang mga pagpapala at kapayapaan) ay nararapat at 
obligadong tanggapin at patotohanang ito ay mula sa Diyos, sapagkat pinatunayan 
ng huling kasulatan (Banal na Qur'an) na ito ay hindi taliwas sa mga aral ng mga 
propeta at sa kanilang mensahe. 

Ikalawa, Kung hindi nabanggit ang pagsang-ayon sa Banal na Qur'an o kaya ay 
pagsalungat ay maaari din na tanggapin at pagbatayan sapagkat sinabi ni propeta 
Mohammad (Sumakanya ang mga pagpapala at kapayapaan). Inyong ipahayag 
ang mga kasaysayan ng Israel, huwag ninyo silang paniwalaan at huwag ninyo rin 
silang pagbintangan na mga sinungaling.5 

Ikatlo, Kung ang mga ito naman ay sumasalungat sa Banal na Qur'an ay hindi 
na kaylan man tatanggapin ng mga Muslim sa dahilang napapatunayang hindi 
nagmula sa Diyos, at kung ito man ay nagmula rin sa Diyos at ipinahayag din 
sa mga sinaunang propeta ay maaaring napalitan na o kaya ay binura na Niya, 
sapagkat ang huling kasulatan ang maaaring makabubura sa mga naunang 
kasulatan sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos para sa ikabubuti ng sangkatauhan 
sa bawat panahon. 


Para sa nais magtanong, mag-email sa: joselitotabing@ gmail.com o kaya ay tumawag sa: 66482289 124712574 Ext.: 107. 


Nagpadala ang aming kagalang-galang General Director na si Mr. Khalid Abdullah Al-Sabea ng sulat 
sa ating kagalanggalang na Ambassador ng Pilipinas sa Kuwait na si Recardo Endaya upang ipaabot 
sa lahat ng mamamayang Pilipino ang tauspusong pakikiramay sa kanila nang dahil sa mga hindi 
inaasahang pagkakaroon ng natural na kalamidad, ang bagyong Ondoy at Pepeng na tumama sa halos 
buong Bansang Pilipinas higit sa lahat sa Luzon na sinundan nito ng malakas na pag-ulan, pagbaha 
at pagguho ng lupa sa ibang mga lugar at naging sanhi ng pagkamatay ng daang bilang mamamayang 
Pilipino at pagkawala ng kanilang mga tirahan at kabuhayan. 


Taimtim ang aming panalangin sa Allah na maging ligtas ang buong mamamayang Filipino sa 
mga katulad nitong natural na kalamidad at sa lahat din ng mga kahairapan at pagsubok, at sila 
ay mamumuhay ng mapayapa, maayos at maginhawa, saan man sila naroroon. Hindi rin maaaring 
kalimutan sa ating mga panalangin na uapang maligtas din ang mamamayang Pilipino at mga Moro 
sa Mindanao sa walang katapusang gulo at karahasan at sa anumang gawang-taong kalamidad na 
naging sanhi rin ng pagkamatay at pagkawala ng tirahan at kabuhayan ng libo-libo sa kanila at sanhi 
rin ng kahirapang natatamo ng ibat-ibang lipunan. 


Mga Aral na naidudulot ng mga Natural na Kalamidad: 


Napapatunayang sa Islam ay maaaring sabay na mamuhay ang mga Muslim at hindi mga Muslim 
at makiramay sa isa't-isa at magkasama sa lungkot at sa ginhawa. Kung magkaiba man sila ay sa 
pamamaraan at sa limitasyon lamang ng bawat isa ayon sa katuruan ng Pananampalataya. 
Gumagawa ng kalamidad ang tao at maaaring magpakita ng lakas, kakayahan at kapangyarihan, 
subalit hindi minsan ay magpakita din ang Allah ng Kanyang Kapangyarihan upang maibalik ng tao 
ang kanyang pag-unawang ang Allah lamang ang higit na makapangyarihan sa lahat at walang tunay 
na lakas at kakayahan kundi sa pamamagitan Niya. 

Minsan ang tao ay maging tuloy-tuloy na sa kanyang pagkakalihis sa Tuwid na Landas sa dahilang 
hindi na niyang naalaala ang kanyang kamatayan at ang araw ng paggunaw ng mundo, at higit 
na umaasa sa kanyang mga kayamanan at katungkulan. Kaya minsan ay ipagpasya ng Allah ang 
maramihang pagkawala ng buhay at malawak na kalamidad bilang paalaala sa lahat. 

Minsan ang mga natural na kalamidad ay simula ng parusa sa mga gumagawa ng di maganda o mga 
pagsuway sa Allah o paggawa ng mga karumal-dumal. 

Minsan din naman ang mga natural na kalamidad ay pagsubok lamang sa mga tao upang lalong 
lumakas ang kanilang pananampalataya at pananalig sa Allah. 


Muli tayong manalangin sa Allah na anumang mangyari at Kanyang ipagpasya sa atin ay sanhi ng 
Paggalugod Niya sa atin at Kanyang Pagpapatawad sa ating mga kasalanan.. Ameen! 


Skh. Abdulhadie Gumander 
Executive Director 


ma Kuwait Philippine Cultural Center 
DI KAG TAP MAGA ALAAAN bada 


KA | 


IPOLAN! IGWLATI taGAII IS all 


05 Detober 2009 


Monday 


His Excellency Ricardo M. Endaya 
Philippime Ambassador To Kuwan 


In behalf of all the maf! of Kuwait Philippine Cultural Center, and 
with regards so the Typhoons Ondoy and Pepeng that Jeft hundreds 
wibo lost their lives and caused thowsands of families abandon their 
houses because of heavy Moods and landslides and lost their liveliboods 
in the Philippines especially in Luroa, we would like 1o extend our 
whbolehbeertedly compassion and grief to you, to the victims and their 
relatives and t0 the Filipino Conununity bere in Kuwait. 


We supplicate The Lord our God and we ask Him 1o keep al! Filipino 
safe froen calamities and disasters, sufTerings and aflicbons as occerred 
sily. Likewise, we ask Him a peaceful and comportable living For all 
here In Kuwait and all over tbe world 


Mr. Khalid A. AkSabca 
General Director 


NGBEN 


JPAG-ARALAN ANG ARABIK 


Se Usta. Halima Mantawil, Asst. Executive Director, Women Section, KPCCenter 


Lesson 5 


Magkakasama na Magkakahiwalay na 
Ang kahulugan sa Tagalog Pagsasaling titik titik ng salitang mga titik ng salitang 
Arabik Arabik 


Maligayang Pagdating Ahlan wa Sahlan Sigwa Visi Yagg Yai 


Mga Katinig 
Harakat 
Fathah - “a” 
halimbawa o- Ba 
Kasrah:- “T” 
halimbawa o Bi 
Dammah Sa! Kg 
halimbawa o Bu 


Ang Alpabetong Arabik 


Raay | Dhaals | Daals | Khaa | Haay Jeemgz | ThaaS Taas | Baas | Alifi 


Yaa 5 Yaas | Haas | Waawg | Noong, | Meemg | LaamJ) | Kaaf 


Faa 3 


Para sa mga Filipinong nais mag-aral ng Arabik na LIBRE, tumawag lamang sa ating KPCCenter, Ja) 
extention 111 sa mga babae, at extention 102 sa mga lalaki. 


Ust. Mojahid Gumander 
ANG HULING PAGLALAKBAY: 2" Series IPC, Kuwait City 


www.mg76.webs.com 


1 
mga kalangitan at kalupaan at lahat nginasa pagitan mito nb loob nganim na araw lamang, sapagkat ito ay 


nabanggit maging sa Bibliya o sa Banalina Quran. Ganitofang. sinabi ayon sa Bibliya: “Gayon nilikha ng 
Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagayi na naroroon. Ya loob, nglanim na araw, tinapos Niyang likhain ang lahat 
ng ito, at Siya'y nagpahinga sa ika-7. araw. it? (Genesis 213][#2) Ganito) naman ang sinabi sa Banal na Qur-dn, sabi ng 
Allah (SWT) ayon sa kahulugan nito sa wikang, tagalogi #Katof0hanang nilikha Namin ang kalangitan at kalupaau 
at lahat ng. nasa pagitan nito sa loob ngganim natanaw, atmwalangi anumang pagkapagod ang nakapanaig sa Amin.” 
(Surah Qaf 50:38) 


B": nating lahat Muslim man o Kristiyanof : i nagroa Diyosina ngo an ring lumikha ng 


Kung papansinin nating maigi ang mga nabanggit naitatala mula sa Bibliya at sa Banal na Qur-dn ay malinaw na 
sa loob ng anim na araw lamang ang paglikha ng Diyos Suimga kalangitan at kalupaan at sa lahat ng nasa pagitan 
nito na kung kaya'y nagkakaisa dito ang mga MuslinNag mgatKristiyano, ang pinagkakaibahan lang ay kung ano 
ang ginawa ng Diyos matapos Niyang likhain ang mga! Ato? 'Supagkat ang nabanggit sa Bibliya ay sa ika-7 araw ay 
nagpahinga daw ang Diyos, samantalang ang nabang8ibnaman sa Banal na Qur-amaywalang anumang pagkapagod 
ang nakakapanaig sa Diyos, gayon din na hindi pararing nakakapanaig,sa Diyosfang: antok at pagkaidlip (tingnan 
ang Surah Al-Bagarah 2:255)jkaya ang Diyos ay, hindi nagpahinga, atnang, matapos, likhain ng: Diyos ang kalangitan 
at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito ay pumara Siya sa Kanyang JArsh ((Fuklukan o Trono) (tingnan ang 
Surah As-Sajdah 32:4) subalit ang pagkakaibahangi ItOf 'ayhindigaano napapansin ngfilanisa atin sapagkat mayroong 
kumikitil sa kanilang kaisipan at kabilang na ditolay, ang katanungang nasaamangg Diyos bago Niya likhain ang mga 
kalangitan at kalupaan? Kaya, hindi rin natin Waka nauninsangayina 8tatanong: :din ang ating mga kaisipan 
lalo na sa mga taong nasa mataas na antas no magiisip sa panakan ma tayoy nagpapahinga at pinag-iisipan natin 
ang tungkol sa mga nilikha ng Diyos, minsan a pinagana din tho NG iba subalit hanggang ngayon ay 
hindi parin nagiging malinaw sa kanilat Gf NANA LANG kanayttan WDago likhain ng Diyos ang mga 
kalangitan at kalupaan at ang nA bandang itaas nito ay hangin 
at ang bandang ibaba nitojay hangin ain WAyontsatisanggHadeethinaskabilangisa'naiulatini i Ahmad bin Hanbal: may 
isang lalaki na nagtanong kay,Propeta Muhammad ((sumakanyatanggpagpapala! ng, Allah al kapayapatin) kanyang 
sinabi: O Sugo ng Allah!yhasaan ang, ating Panginoon) bago! Niya likhain angmga kalangitan at kalupaan? Sinabi 
niya: “Siya ay nasa makapal na ulap, na ang, itdasinito 'ay) hangih at: aDang) Pbabatniro) a, hangin, pagkatapos ay nilikha 
Niya ang Kanyang “Arsh (Luklukan o Trono)”. #5. 


Mga kapatid, huwag nating kaliligtaan na mayroong huling paglalakbay, ang lahat ng bagay ay may katapusan, 
ang langit at lupa at ang lahat ng mga ito ay maglalaho at ang tanging mananatili lamang ay ang nag-iisang tunay 
na Diyos na nag-aangkin ng kaluwalhatian at karangalan. Kaya mayroong kasindak-sindak na pangyayari kapag 
dumating na ang takdang oras na gugunawin na ang mundo. 


Para sa mga katanungan o may EO. ibahagi ay maga sa: mgipc@yahoo.com (55612676) 
bilang karagdagang kaalaman, inshaa-All 


MINDANA 0: 


Tuklasin 


ah 
ai 


Uri ng Pamumuhay ng Pamayanang Moro 


naging batayan sa buhay at kultura ng Moro. Ang 
pag-aasawa ay sagradong bagay sa buhay ng Muslim. 
Ang pag-aasawa ng hanggang sa apat na babae sa isang 
pagkakataon ay ipinahihintulot sa Islam, ngunit ito ay 
may mahigpit na batayan bago ito maisagawa ng isang 
lalaking Muslim. Ang baboy ay ipinagbabawal na kainin 


[ra ang pinakamalaking bagay na naglalarawan at 


dahil ito ay binanggit sa banal na Qur-an na kabilang 
sa mga maruruming pagkain. Ang “circumcision” o 
pagpapatuli ay naging kaugalian at kabilang sa tradisyon 
ng Islam. 


Sa pangkaraniwang pamilya ng Moro, ang mga ina ang 
nagtataguyod at nagbibigay ng lakas-loob sa kanilang 
mga anak upang mag-aral ng pananampalataya at 
pamumuhay. Sila din ang nagtataguyod sa mga anak 
upang maging mabuti ang ugali at asal. Samakatuwid, 
sila ang unang guro ng kanilang mga anak. Sinasanay 
din ng kanilang mga magulang ang mga anak na 
tumulong sa mga gawaing bahay, tulad ng pag-igib ng 
tubig, pamumulot ng panggatong, paghanda ng pagkain 
at maging sa kanilang pagsasaka. Naging kaugalian din 
ang pag-aaral ng Qur-an o ang banal na kasulatan. Ang 
tawag sa mga mag-aaral ay “murit,” at “guru” naman 
ang tawag sa kanilang titser. Bukod sa Qur-an, napapag- 
aralan din sa kanilang “madrsah” o eskwelahan ang 
iba pang mga kaalaman, tulad ng buhay pampamilya at 
panlipunan, gayundin ang sining, kung saan bawat isang 


dalaga ay kailangang may-alam, tulad ng “burda”, 
“weaving”, pagsayaw at pagkanta. Nakasanayan din 
ang “kapangagi” o pagbasa ng Banal na Qur-an sa 
wastong bigkas at masining na tono o “laguh.” Sa Sulu 
ay tinatawag itong “pangadjih ha lihal-lihal” , lalo na sa 
kapanahunan ng “Lailatul-Isra wal Mi'raj” o sa okasyon 
ng paggunita sa paglakbay ni Propeta Mohammad (saw) 
sa gabi, mula sa Makkah papuntang Masjid Al-Aqsa sa 
Jerusalem, at ang kanyang makasaysayang pag-akyat sa 
langit.” Sa tradisyunal na buhay ng mga Moros, ang pag- 
aaral ay nag-uumpisa sa “Masjid” o “langgal” dahil sa 
kakulangan ng sapat na panggastos upang magpatayo 
ng isang “madrasah.” Ang mga “murit” ay nag-aaral ng 
apat na oras sa isang araw. At sa Biyernes ay tumutungo 
ang mga kalalakihan sa “masjid” o “Langgal” upang 
magsagawa ng dasal at makinig sa “Khotbah” o 
sermon. 


Jambangan 


Ni AbdulQadir E. Laja 


ng Mindanao. Ang lugar na ito noon ay sentro ng kalakalan sa rehiyon. Bago dumating ang mananakop, ang 

naninirahan dito ay mga katutubong Samal, Subanon, at iba pa. Sa wika ng mga katutubo, ang ibig sabihin 
ng “Jambangan” ay bulaklak (o halamanan). Sa paglipas ng mga taon, ang pangalang “Jambangan” ay naging 
“Samboangan.” Sa bigkas naman ng mga Kastila, ito ay naging “Zamboanga.” Hanggang sa ngayon, Zamboanga 
na ang naging pangalan ng lugar na ito. 

Tulad ng Cebu at Maynila, ang Zamboanga ay dumaan din sa kapangyarihan ng mga mananakop. Ayon sa 
mananalaysay na si Cesar A. Majul, si Don Juan de Salamanca, ang Gobernador-Heneral ng “Spanish-controlled 
territories” (ito ang Luzon at Visayas), ay nag utos na magtatag ng garrison o kuta sa Mindanao. Pagkatapos ng 
mabuting paghahanda, noong April 16, 1635, ang tatlong daan (300) na sundalong Kastila, at isang libo (1,000) na 
kaalyadong katutubo na galing Visayas ay dumaong sa Jambangan. Ang malakas na pwersa na ito ay sa pamumuno 
ni Kapitan Juan de Chaves... Noong June 23, 1635, sinimulan ang paggawa ng Kuta. Hindi matanggap ng mga 
Sultan ang ganitong gawain sa lupain ng mga Muslim. Dahil ang layunin, ay upang maging daan na masakop ang 
Mindanao at Sulu. Pangalawa, ay maipalaganap ang pananampalatayang Kristianismo, sa tulong ng Jesuit na mga 
pari. Ang Kuta na ito ay tinawag na “Real Fuerza de San Jose”, kilala sa ngayon na Fort Pilar. 

Ang Zamboanga peninsula sa taon 1635, ay nasa kontroladong teritoryo ng Sultan ng Maguindanao, na si 
Sultan Kudarat. Ang Basilan naman, at ang Kanlurang Kapuluan ay tributaries sa Sultan ng Sulu. Dahil sa pagtatag 
ng Kuta na ito, nabuksan muli ang digmaan sa pagitan ng Spanish-government at ng Moro communities. 

Sa kasalukuyan, tulad din ng ibang mga siyudad, ang Zamboanga (“The city of flowers”) ay pinaninirahan 
ng iba't ibang mga tribo sa bansa. Sa pang araw araw na buhay, sinisikap ng mga mamamayan dito na mapanatili 
ang Kapayapaan. Tungkol naman sa wika, maraming wika ang nandito, ang wikang Tagalog, Ilocano, Ilonggo, 
Chavacano, ang wikang Sebuano, Waray, Samal, Subanon, Yakan, Maranao, Maguindanaon, Tausug, at iba pa. 
Ngunit ang wikang Chavacano ay ang ginagamit ng karamihan, lalo na sa mga publikong lugar. Ang Chavacano ay 
kahawig sa wikang Espanyol, dahil ang mga Kastila ay nanirahan sa Jambangan ng mahabang panahon. 


A ng Jambangan ay isa sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Kanlurang bahagi 


7 

Na 
ky 
k 


E a7 t a KPCCenter Eid Al-Fitr Celebration 7009 
| na Chuwaikh Seacide Park. 


pr 
bk. 


Field Trip ng. 
KPCCenter Men | 
25 Section sa Kuwait B N 
Towers 


' H 

Conducted by Ust. Wahibie Hiniiha kasama ang mga KASCO 

boys, sa pangunguna ni Francisco Abdulasalam Delarmente, Eric na 

Blas, Jeff Bajar, Edwin Gueva. "ra, Lamcar Caruz, Mark Regaspi, a a am 

'A) Gomer De Vera, Pac lo Leo Ali ndral, Abdullah Lobenario, Joseph, NG” ako Ma 
" Ronald, Cris, pai Cahayag, James Lumibao, Cornello Monteho,! “-- 


Lito. Kasama din m ga “brothers na sina Abdullah Tabing, Yusuf 
Barbas,-Rollie 


rashed Managad, Ahmad Yusuf, Troy Walid 
Bango, Wilfredo Abdurasheed Urbino, at 


Inisorat i Abdullah Mustapha 
First Translator, Ministry of Justice, Kuwait 


So Kawiyagoyag Na Lagid Ankaya A Grapon 


Miyakasoled so goro a ma2awid sa mala2 a grapon ago telo timan a sopot... So paganay 
a sopot na aya tago2iyan na mga bola a ping pong, so ikadowa na aya tago2iyan na mga 
diyolin, so ikatelo a sopot na aya tago2iyan na pethad...Oriyaniyan na piyangalosod o 
goro so mga bola si2iko gerapon, na kiyokhogiyan, na piyangalosodiyanon peman so 
mag diyolin, na tigiyan ko mga morit a “ino miyapno2 angkaya a grapon” .. Tigiran a 
“oway”. 


Bikariyan peman so ikatelo a sopot na biyobosiyan ko grapon so tago2iyan a pethad ...na 
miyakakorisek so mga wata2 na tigiran a “miyapenopeno2 so grapon” ...na kominowa 
so goro sa isaka baso2 a ig na biyobosiyan pen ko grapon na lomiyambas so ig ko 
pageletletan o mga bola agoso mga diyolin agoso pethad na miya2asekasek siran ko 
grapon. 


Miyamemesa so mga morit sangkoto a pinggolawla o goro...taros a ini2ishairanon i b 
pakasosongowaniyanon... na somimbag so goro a tigiyan a “giyanan so kawiyagoyag... 

si2i ko kawiyagoyag na aden a mga importanti a mga galebek a kaylangan a mipeno2 ko 
orastano, lagid o kashambayang, kakhawiyagan, ago kaphamiliya, na so dawn mapeno2 

na khapakay a sopeman so tomalondog sa kai2iportanti, lagid o kapakimbolayoka2, 
kapangompiya2i ko trak, ago kapamintal sa keleb a walay... Sopeman so pethad a 
inipeno2 ko pageletletan o mga bola agoso mga diyolin na giyoto so mga ped a say2 a 
somasagad sa doniya2. 


Kaylangan a tig o goro...”a aya paganay a showa2an na so lebi a iportnati na gobo2 
so tomalondogon sa ka2i2iportanti, ka opama a aya onaZita tomago2 ko grapon na so 
pethad na daden a khaminanon ko mga bola agoso mga diyolin. 


Na siyapentano so orastano sa doniya2 ka mata2an a ped ko paganay a ipagisha2 ko 
manosiya2 sa mawri a alongan na so omoriyan o antonaZda i inosaraniyanon. Ka so 
oras na sekaniyan so omor na so omor na oras ago minotos, na mata2an ko maga2Zan 
a kaphagokit o oras ka lagid o gabon a di2 khitanod a kapeshagadiyan reketano. 
Toro2antano o Allah sa mapiya a mito20ntano sa ko lalan ko Allah a sampay sa akirat, 
amin. 


J 
N 


NITE INN. 


Inisulat ni Ust.Marouf Baraguir Ali 
Da'iyah kg Social Researcher 
Asst. Executive Director, Men Section, KPCCenter 


W4 11 


So maana no mga Hadis no nabi Muhammad (SAW) 


So Hadis a ikapat: 

Nakabpon kani Abdullah a wata ni Mas-oud a naliliniyan sekanin no Allah pidtalo 
nin: pinanudtol salkami no sinugo no Allah (RASOOLOLLAH) a sekanin ba i benal a 
bangimbenalen (bantang a bangimbantangen): ( sabensabenal so uman i isa salkano 
na pedtimon so kapangaden lon siya kano tiyan ni ina nin sa patpulo gay sa nutfa 

, mauli kanunto na maaden manem sa sakempel a lugo a mategas sa mayto bomba 
(yanin maana na patpulo gay) , mauli kanunto na maaden manem sa sakempel a sapo 
sa mayto bomba (patpulo gay) , mauli lon na sugon salkanin i isa a malaykat a miyop 
salkanin sa ngiyawa , nando sugon so malaykat sa pat a kadtalo (bitiala) : kasulat 
kano Rizki nin nando Umolin (aguialin) nando Galbekanin nando malat i Bagi nin 
atawka Barabahagi , idsapa ko kano Allah atagin a dala kadnan a bantang a salakaw 
lon i sabensabenal so uman i isa salkano na penggalbek sa galbekan no Taw sa surga 
taman sa daden maaden kano pageltan nilan kano surga yatabya na sakamaistro bo 
ugayd na kaunan sekanin no kitab na makanggalbek sa galbekan no Taw sa naraka na 
luba makalusod (kano naraka), nando sabensabenal manem so uman i isa salkano na 
makanggalbek sekanin sa galbekan no Taw sa naraka taman sa daden pageltan nilan 
kano naraka yatabya na sakamaistro na naunan sekanin no kitab na makanggalbek sa 
galbekan no Taw sa surga na luba makalusod ( kano surga ). 


Napanudtol ni Al-bukhaarie nando si Muslim 


So mga pangagi nando balaguna a nakua kano nan a hadis: 

1- Kailay kano namba a hadis so kapia no kapagawida no mga tagpeda (sahabat) 

no nabi kano nabi Muhammad (saw) sabap kano kinadtalo ni Abdullah sa benal a 
bangimbenalen so nabi Muhammad (saw). 

2- Inipayag no nan a hadis so palas atawka ukit a kinapangaden kano Taw siya kano 
tiyan ni ina nin. 

3- Napasad i kinasulat kano pat balang a entoba so Rizki,Umol,Galbekan endo 
Katamanan no Taw a malat atawka mapia kano timpo a siyapan sekanin kano tiyan ni 
ina nin. 

4- Sabensabenal a so kabagyop kano ngiyawa siya kano Taw na kano ulyan no 
kasampurna no pat ulan kano kinaaden lon. 

5- Sabensabenal so mga malaykat na mga ulipen no Allah a pedsugon nin. 


Ni Ust. Wahibie Tamama 
Da'iyah g Cultural Field Worker, KPCCenter 
E-mail: alwahibi@alnajat.com.kw 


NAGA BI LB :8 AN AN 


KAMBIBILAWATAW MAGINGED A MURO SIYA KANO AGAMA ISLAM 


SABAP KO INGARAN OPISINA NA A KPCC e SIYA SA FARWANIYYAH e STATE OF KUWAIT 
NAKA SUGO NIN SIYA KNO UMANISA A EMPILIYADO NIN I MAKASURAT SA MGA 
BITIYARA A MAKAG KAPIYA SIYA KANO INGED ENDO SO MAGINGED.......... 
NA YAKO NAPAMILI NA A MALABIT TANO SIYA NA PANTAG KO KAMBIBILAWATAW 
MAGINGED A MURO SIYA KANO AGAMA ISLAM. 

SO AGAMA ISLAM NA GINUGUDIN SA MAPIA SO UYAG UYAG O KAMBIBILAWATAW 
A SIYA NAKADSABAP. KANO KINA BTAD KO DIYANG KA A NAKA SAMPILAY ( NAKA 
SANGANON ) ENDO INATUR SA MPIA SO PAGLETAN - A PIDSGEDAN O DUWA A 
TIWALAYA SA 
ENDAW DEN I KINA PARULI KANO DUWA ( BABAE MAMA ) YAMAITO NAPASAD SO 
KAWING IRAN ce NA ENTU DEN BA A ORAS NA YADEN KAPED TALAGUY O KAWAGIB O 
UMANISA, YAMAITO NA PEDTABED DEN... c 
ADEN KANO BABAE I KAWAGIB A PAGENGET siya KANO MAMA : 
AMAIKA PUTUSEN NA DUWA SEMPAD BO 
IKA ISA A SEMPADAN NIN NA: (BALBEGAN SA MAPIA) 
IKA DUWA A SEMPADAN NA : (IDSUNGEDA S MAPIA) 
YA PARAS ODI NA UPAMA A BALBEG SIYA KANO AGAMA ISLAM , GASTO NIN SA 
IPAGUMANGAY, TAMAN SA KASANGKAPAN O LUDEP O WALAY NIN, ENDO SO GAMIT | 
SIYA KANO LAWASIN, 
Cams? S||3] Langaw Sig. naa bila] lg om bi ” Gaya] dg 
MANA BALKASIN A MAKALILIYO KO KAWAGIB O SUNGUDANIN,,,(a,2J| (39,341 343g mS9 
233 
YABON MAPIA NA MATUGANOR SO LAMBID O LAWAS SA MAPIA , ( ( 3932c y2ng Sawola 
2315,2 
ENDAW I NASASNGAN LABI LABI DEN AMAY KA MALO MASIMPIT SO UYAG UYAG NA YA 
MAPIA 
NA KANDARASAMAY , MARASAM DEN O BABAE SO KALUMANIN A MAMA LABI LABI 
DEN AMAY KA MAKATATAMPIL SILAN KO MGA PANUGANGANIN. 
(6 FU! ( Saang ipo pai S an Cuyo yo pagi Kani ) 7 GUAN ( all olilele Gaiali a5j, aple pad yoy 
SO KARASAM KO KARUMA A MAMA SIYA KANO TIMPO A KADALA DALA NA PINAKA 
MAPIA ,,, 
MAITO BA I MGA KARUMA O RASULOLLAH ( MUHAMMAD SAW.) YANIN BAYANAN 
NA SI AISAH ex WATA I ABU BAKAR A IKALIMO SIRAN O ALLAHO TAALA,,, p 


a 


YA PARAS MANEM O KADZUNGEDA SIYA KANO AGAMA ISLAM , KAPIA A KAPIA A 
KAPAGAWIDA ( 19 gLuit) ( 39,21L yagyubleg ENDO PARANGAY A MAPIA KANANAW A 
UKIT, YA MASLA NA KAPAMANDO RON KANO MAPIA A ADAT ENDO ADAB, APIA MAN 
SIYA sa UKIT A KAMBLAG NA YABON MAPIA A KABPITAS, NA MAUKIT SA ULAWLA A 
MALIWANAG, ENDO PAMUSONGAN A MALUWAG x YA MAITO NA KAGALAW ENDO DALA 
RATA AGINAWA UMAN ISA KO PIDSINAKATAWAN O DUWA KAMBALA SIYA KANO TIMPO 
A KABLAG..”“ 0 MAMA KO BABAE ce ( 231 2,2111 ( 39p2c 30g yaw 9) 

Mapia so bayan o mga karuma o rasulullah SAW. ex yaniran tumo I 
makasabar siran kumin sa mapitas Iran so kaluma nilan a papedtayan nilan x ( 39220) yJLez3 


T9 AY! ( Maas bpo 3S ul 


NU ANAN LB 


Isyung Panckalusuean 


MAHIWAGANG KABUTE 


Researcher: Bro. Junior Pempe 


[ imang-libong taon nang bantog at 
kinikilala ang pambihirang fungi na 
ito. Hari ng mga Herbal, ang bansag 

ng bansang China. Ayon ito sa aklat ng mga 

tradisyon ng mga Tsino na may pamagat na 

"Sheng Nung Pen-Tao' at "Outline of Herbal 

Medicine.” Ang malapayong o lambong 

na hugis na makikitaang sa anyo nito ay 

tinatayang may iba't ibang anyo at klase. 

38,000 uri nito ang kinikilala sa mundo natin 

sa kasalukuyan, pawang 2,000 libo lamang 

nito ang pwedeng makain at magamit sa 
pagkonsumo at pagluluto, mas maraming uri 

ang nakakalason (36,000 uri), at pawang 200 

lamang sa libong nabanggit ay may pang- 

medisinang pang-pakinabangan makukuha. 

Sa 2 dekadang pag-aaral ng mga bansang 

China, Taiwan, Korea at Malaysia, natuklasan 

ang paraan para mabatid ang iba't-ibang 

kategorya at kalakasan ng mga kabute, 
matutukoy ang kanilang kalakasan at bisa 

sa pamamagitan ng kulay lamang kung pag- 

uusapan ang mga health benefits nito. Pinagtibayan sa aklat na '8 Weeks to Optimum Health' na may-akda ni 

Andrew Weil, isang Professor of Medicine at Director ng Integrated Medicine Programme sa University of Arizona. 

Naitala na ang kulay na Pula na uri ng mga Mushroom ay ang pinakamabisa sa lahat ng pamilya ng mga fungi 

na ito. Tanyag sa pangalang "Reishi” sa Japan na ibig sabihin ay immortality o walang kamatayan at 'Lingzhi' 

naman ang sikat na taguri ng bansang China, na ibig sabihin ay ang relagalong enerhiya at kalakasan na galing 
sa Diyos. Ganito ang kanilang pagka-panatiko at pagturing sa uri na pulang kabute. Sumusunod lamang sa hanay 
ng listahan ng mga herbal ay ang kulay na mga puti, dilaw, purple (kulay ube), asul, itim at iba pa. Sa ginawang 
pag-aaral naman sa mga bansang Kanluranin tulad ng Amerika, Australia, United Kingdom, at maging sa Middle 

East, natuklasan na ito ay may kakayahang pumuksa sa pinagmumulan ng cancer cell at pati ang pagkalat nito sa 

katawan kung ito'y kumalat na sa pasyente. 

May kakayanan palakasin ang buong defense mechanism ng katawan o ang tinatawag na 'Immune System” na 

nagsisilbing bantay, taga-asikaso at pampalakas sa kalusugan at pagtuturo din sa katawan na maging Best 

Doctor, ika nga. Ito ay dahil kung ang katawan ng sinumang kumukunsumo ng kabute na ito, bata o matanda, 

maging buntis. Magiging balanseng ang sitwasyon at normal ang lahat ng magiging function ng buong sistema 

ng katawan pati ang mga organ ay magiging fully-improved ang kabuuang pakiramdam, may pambihirang 

lakas na mararamdam, at higit sa lahat may kakayahan itong pumuksa sa mga sakit na kakapit at madali itong 

agarang gagaling. Kaya nga, ang napakahalagang hatid na tulong ng kabuteng ito sa ating Immune System ay 

napaka-importanteng bagay pangkalusugan, para manatili ang katawan na mas maayos at mas malakas, kaysa 

sa iba na kadalasan ay madaling kapitan ng sakit at 'di agarang gumagaling kung sila'y aatakihin ng malalalang 

karamdaman. Tandaan na ang kalusugan ay tunay na kayamanan. 


19 


UPANG TAYO'Y MAGTAWANAN 


(Kung natawa ka na noon, tawa na ulit ngayon...) 


Ama: Kumusta ang pag-aaral mo? 
Anak: Nag-lesson at test po kami 
tungkol sa mga manok. 

Ama: Ano, madali ba? 

Anak: Chicken na chicken! 

Ama: Anong grade mo? 

Anak: Itlog po. 

[From Romulo ng Singapore] 


Killer 1: Pare, sigurado ka bang dito 


Parel: Pare, bat naman hanggang ngayon wala ka pang syota? wala dadaan yung papatayin natin? 
ka pa bang napupusuan? Killer 2: Oo, nagtataka nga ako, 1 oras 
Pare2: Meron.. Manhid ka lang! (hihihihi! ) na tayo dito wala parin siya! 


Killer 1: Sana naman walang 
nangyaring masama sa kanya. 


TEACHER: Anong similarity nina Jose Rizal, Andres Bonifacio, maine Nanana 


Ninoy Aquino at Apolinario Mabini? 
STUDENT: Maam, silang lahat po ay pinanganak ng holiday. 


Ni Issa Mohammad Tragua 
http://jokesko.blogspot.com 
e-mail: jorgetragua@yahoo.com 


COMPUTER W PROFESSIONAL '(mea KABAYANIN Flexible // 


Secretarial Course COURSES Schedule 
hi n - Isulong ang iyong kaalaman. 
s lexibl Group Schedule Kabalikat mo ang ICSA CITC 
3 Flexible ga maagagsapa C 
Schedule Gg Office Management sa pagtupad ng iyong mga 
- Hardware pangarap at pagtahak ng 
o @ PC Networking landas sa mas magandang 
[E . EROS HG kinabukasan. Mag-aral ng 


- | computer courses " 
7 Scanning 8 Printing - #2 TE | computercourses 5.3535.83BS831 22461301 - 99302850 
@ AutoCAD 2D 8 3D NP AS 
@ Windows XP , Internet ” -- T Tiyak na Makakamit Ang [[H:Y!! KUWAIT CIT 


Gra phic Designing Inyong Pangarap! Tawag lang a 
Program Installation @ Web Designing po kay Mark at Glenda. # Beside J.W. Marriot Hotel ) 


Ang Unang Filipinong Akademiya Ng Computer Sa Kuwait info@icsa.us | www.icsa.us 


PAMAMASYAL 
SH KUUWJIHRIT 
GRAND MOSQUE 


(MASJID KABEER). Programa ni Ust. Mojahid Gumander, 

sa pangunguna ni Bro. Leonilo Nasser Acosta, kasama ang 
mga kapatid na sina Robert Omar Sampang, Guillermo Omar 
Labiano, Mendi Khaled Macarubbo, Winiefred Abdulrashed 
Anselmo, Christopher Abdulaziz Areza, Emmanuel Emran 
Finuliar, Roger Issa Vertudazo, Eduardo Muhammad Berciano, 
George Nasser Aleta, Felix Jabir Polistico, at Jonathan Habib 
Villareal 


a Telepono 


N| 


EMERGENCY: 112, 1844777 

CIVIL ID INFO: 1889988 

FIRE BRIGADE: 100, 105 

TRAFFIC VIOLATIONS: 198 

AMBULANCE: 

Central 24722000, Emergency 24765616, 
Adan 23940660, 23941455: Amiri 22422366, 
Dai'ya 22510854, Dasman 224197835, Fahaheel 
23919089, Faiha'a 22553779, Farwaniya 
24883000, 24725149: Jahra 24575448, 
Mubarak Al-Kabir 25311437: Nuwaisib 
23950114, Sabah 24815000, Salmiya 25739011, 
Shuaiba 23261927 

HOSPITALS: 

Amiri Casualty 22450005, Al-Sabah 24812000, 
24815000, Mubarak Al-Kabir 25312700 to 

9: Farwaniya 24883000, 24888000, Adan 
23940600, Ibn Sina 24840300, Al-Razi 
24846000, Al-Jahra 24575300, Maternity 
248480067, Allergy 24849252, Blood Bank 
25336538, Burns Centre 24840300: Cancer 
Control Centre 24849100, Chest Deseases 
24838990, 24849400, Drug Control 24837245, 
Infectious Diseases 24870331: Islamic 
Medicine Centre 24849000, Military 24729911, 
Opthalmology 24840300, Psychiatric Centre 
24843900, Sulaibikhat Orthopedic 24874240 
PRIVATE HOSPITALS: 

Ahmadi 23985174: Mowasat 25711533, Dar Al 
Shifa 22423151, Salam 22533177, 25333254, 
British Medical Centre 23713100: Royal Hayat 
Hospital 25360000, 25360536 

PRIVATE CLINICS: 

International Clinic 25745111: Kuwait Clinic 
25739277, Maidan 22450001 

POLICE STATIONS: 

Abu Halifa 23717656, Ahmadi 23980304, 
Bayan 25387762, Dasma 22531917, Fahaheel 
23912959, Hawalli 22641116, Jabriya 
25315835, Jleeb Shoyoukh 24311234, Kaifan 
24832839, Qadsiya 22574386, Qurain 
25423772, Sabah Al Salem 25517229, Salhiya 
22427157, Salmiya 25726950, Sharq 22442460, 
Shuwaikh 248137206, Surra 25312220, Wafra 
23810412: Waha 24557902 

IMMIGRATION DEPARTMENT: 

Farwaniya 24341770, Hawalli 25712637, 
25712635: Jahra 24555600, Ahmadi 
23986761,Mubarak Al-Kabir 25415071 
EMBASSY: 

Phil. Embassy- Jabriya, Kuwait 25329316, 
25329317, 25329318: OWWA/POLO 25346507, 
25346508 

ISLAM PRESENTATION COMMITTEE (IPC): 
Al-Mullah Saleh Kuwait 22444117: Salwa 
25637900, Sharq 22418934, 22418917, 
Al-Rawda 22511301, 66944422, Salmiya 
25733263, 60944422, Farwaniya-Kheitan 
24735620, 99285459, Al-Manggaf 23723002, 
99256163: Al-Jahra 24558830, 97509063, 
Aware Center 25335260, 25335280 


READING QUR'AN WITH TAJWEED 


For Men, every Thursday, 6:00 to 8:00pm 
For Women, every Thursday 4 Friday, 5:00 to 8:00pm 


ARABIC @ KUWAITI DIALECT 


For Men, every Thursday, 7:00-8:00pm, Friday 2:30-4:00pm 
For Women, every Friday, 9:30- 11:00am 


For Women Only 
Every Friday, 8:00-9:30am 


FOR REGISTRATION, CALL KPCCENTER 


Tel. 24712574 ext. 111 (Women), 102 (men) 


